“Y Giní Mefyn Bach” 


NEU 


YMDDIDDAUN . 


RHWNGWY 
WRAIG DDYDDWŴN A'R GWR BODDLONGAR, 


YN. NGHYLCH 


TRAUL. Y: TY. 


1 
Chwi bobl briod, de'wch yn nes, 
Gwrandewch fy nghân fel gwir; 
Tebygol yw y gwnaiff lii les, 
Ni wnaf eich cadw'n hir; 
'Roedd crefftwr da yn byw 'mewn'tre' 
Oedd am gael moethau'n iawn, 
Dydd Llun diweddaf galwhi'i wraig, 
Gan dd'weyd, Rho'wch gyfrif llawn. 


2 
Pan alwaiam ei wraig fel hyn, 
Dych'mygu gellwchêhwijv 
Medd-ef,:P'anwylyd, tyr'd &d'wed<: 
B'le'r aeth fy arian? 
Bob wythnos Gini'r y'ch yn:*gael,! 
Tri phlentyn dfeddwnoll,. 
Er hyn mae'm cyfleg bron ì gyd â 
I rywle'n myn'd:âr goll, 




























o 
Os y'ch am wybod, hyny gewch, 
Yn serchog ebe hi— 
Mae hanner coron llawn o rent, 
Bob wythnos amry ty; 
Tri swllt a chwech am fara'n myn'd; 
Cewch clywed eto fwy, 
Am siwgr, 'menyn, coffi, tê, 
Rwy'n talu dau a dwy, 


4 
Deg ceiniog glo, a chwech am goed, 
Nodwyddau, pinau bach, 
Sebon ac edau, cotton balls, 
Aiff naw a dimai'n iach ; 
Aeth tri a chwech yn.grwm am gig, 
Âm datws deuswllt aeth, 
A thair a dimai eto at hyn 
Am hufen gwyn a llaeth. 


5 
Medd ef, cyfrifaf faint a aeth, 
Nid wyf am fod yn ffol,— 
Tair dimai, pymtheg swllt a dau, 
Pa le mae faint-sy'n ol? 
Tri swllt a deg a dimai'n ol, 
Yn dda y gwyddoch chwi . 
: Dymunaf, d'wedwch i ba le 
Yr aeth fyarian i? 


6 
Bob boreu at eich breakfast rhaid 
Im) gael rhyw beth neu fwy, 
A phwys o steaÊs bob wythnos cawn, 
A mynych iawn cawn ddwy; 
Gwna hyny felly ddeunaw llawn,— 
(Mewn pang hi roddai bwff), 
Tobacco yn naw ceiniog sydd, 
A thair a dimai'r snuff. 


; 1 
Wel, at y swn flaenorol oedd, 
'Nawr dyma ddau ac wyth ; 
Rho'wch gyfrif am y gweddill oll, 
Os nad yw'n ormod llwyth : 
Mae pedwar swllt ar bymtheg nawr, 
A phump a dimai'n llawn, 
A swllt a chwech a dimai'n ol, 
Cyn bod y cyfri'n iawn. 


8 
Medd hi, Yr y'ch yn fanwl iawn, 
O, peidiwch bod yn gâs,— 
Mae tair a dimai eto'n myn'd 
Am soda, starch, lliw glâs, 
A pheint o gwrw i chwi bob dydd, 
On'te ni fyddwch iach ; 
De'wch. rhifwch 'nawr, pa faint sy'n ol 
O'r gini melyn bach! 











9 
Mae yma ugain. swllt: yn llawn, 
Ceiniogau un-ar-ddeg, 
Nid oes ond ceiniog 'nol, medd;hi, 
— Cyn caffael cyfrif teg ;— 
Canwyllau, matches, blacking. ball; ; 
At wneyd eich 'sgidiau'n ddu, 
O b'le y tybiwch.ceir y rhai'n, 
A phethau, mân.heb.ri'? 


10 
Wel, nawr, medd ef, boddlongar wyf, 
Ar gyfri'n llawn heb goll, 
Ond methu deall 'ro'wn o'r blaen 
ble'r âi yr arian oll; 
Anaml y ceir un gwr o gant, 
Wyr draul i gadw ty; 
" O'r diwedd ce's foddlonrwydd llawn 
B'le'r aeth fy arian i. 


11 

Chwi wragedd priod, na wnewch dwyll, 

Mae'r gwyr yn.fanwl iawn,; 
' A chwithau,wyr, cymerwch bwyll, 

Rhai gwragedd cynnil cawn; 

Mae mwy yn.myn'd at draul y ty, Â 
Ond cyfrif pob peth mân, 

Nag a feddyliodd llawer un, 


O'r rhai sy'n gwraudo'r gân, 








Argraffwyd gan D. Jones, Pencader. 


